AOIDA NDIO IWE MWANZO KATIKA KILA JAMBO. 


Imeandikwa na Shaykh Swaalih Al-Fawzaan 


Imefasiriwa na Abu ‘Abdil-‘Aziyz “Abdullaah 
Imerejewa na Abubakari Shabani Rukonkwa 


Jambo la kwanza, kubwa, na la msingi katika kulingania watu 
kumtii Allaah, na nikwa nini Agiydah iwe mwanzo. 

Agiydah ni lazima ije mwanzo kwa sababu, kinachozusha 
mgawanyiko na maangamizi katika ulimwengu wa Kiislamu ni 
kukosekana ‘Aqiydah iliyo sahihi. 


Kwa Nini “Agiydah Liwe Ni Jambo La Mwanzo? 

Hakika “Agiydah lazima ije mwanzo kwa sababu ni msingi wa 
Da'wah ya Mitume wote kama Allaah Alivotuma ujumbe Wake 
kupitia kwa Mitume Wake. Kama Anavyosema Allaah kwa 
kupitia kwa ulimi wa kila Mtume Aliyemtuma kwa watu wake: 
“Enyi watu! Muabuduni Allaah, hamna mungu isipokuwa 
Yeye” (Surat Huud 11: 84) 


‘Aqiydah lazima ije mwanzo kwa ajili ya kuepukana na kizuizi 
cha kubakia motoni (Jahannam) milele na kujiepusha na adhabu 
hiyo. Hamujasikia maneno ya Allaah Aliyetukuka: 

“Hakika Allaah hasamehe kushirikishwa, na husamehe yaliyo 
duni ya hilo kwa Amtakaye. Na anayemshirikisha Allaah basi 
hakika amezua dhambi kubwa” 

(Suratun Nisaa 4: 48) 


Kumshirikisha Allaah ni dhambi kubwa ambayo inampelekea 
mja kutoka kwenye Tawhiyd (kumpwekesha Allaah), na 
Tawhiyd ni msingi wa usahihi wa “Agiydah. 


‘Aqiydah ni lazima iwe mwanzo vilevile kwa ajili kumshirikisha 
(Shirk) Allaah ni dhambi kubwa ambayo ni dalili ya madhara 
juu yetu kama Allaah Alivyosema: 


“Kwani hakika ushirikina bila ya shaka ni dhulma iliyo 
kubwa” (Suratul Lugmaan 31:13) 


“Agiydah ni lazima ije mwanzo kwa sababu, kinachozusha 
mgawanyiko na maangamizi katika ulimwengu wa Kiislamu ni 
kukosekana “Agiydah iliyo sahihi na watu kufuata “Agiydah 
zisizo sahihi. 


Ndio maana ‘Aqiydah nyingi za Waislamu zimejaa ufisadi kwa 
mambo ambayo ni shirk kubwa kwa mfano utakuta watu 
wanatufu (wanazunguka) kwenye makaburi na kuwaomba maiti 
waliomo ndani ya makaburi hayo wawasaidie haja zao na 
kudhani kufanya hivyo watapata mahitaji yao na kukidhiwa 
shida zao. 

Na kwa hali hiyo, watu kama hawa wamerudi nyuma kiwakati, 
wanajirudisha katika wakati wa Jaahilliyah (zama za ujinga 
kabla ya Uislamu). Na wanajifanya kama hawajasikia maneno 
ya Allaah Aliyetukuka: 
“Mkiwaomba hawasikii maombi yenu; na hata wakisikia 
hawakujibuni. Na Siku ya Qiyaamah watakataa ushirikina wenu. 
Na hapana atakayekupa khabari vilivyo kama Yeye Mwenye 
khabari” 

(Suurat Faatwir 35: 14) 


Na sisi tunawakataza kufuata uzushi wa Masufi ambao 
wameweza kuueneza kwa watu wa kawaida wasio na elimu na 
hadi tagriban nchi mbalimbali zimekuwa zikiongozwa na 
kutawaliwa na uzushi wa hawa Masufi na bid'ah zao kama vile 
Mawlid. Na hata uzushi wa aina mbalimbali kama kuwaiga 
Makafiri katika sherehe zao na sikukuu zao, achilia mbali uzushi 
mbalimbali wanaoufanya katika Dini ambao umegawa nchi zao 
na kuziweka mbali na Our-aan na Sunnah. 


Kwa haya machache ndugu yangu mpendwa, tumejaribu 
kuwaonyesha ukweli ya kwamba “Agiydah ni jambo la muhimu 
na la mwanzo katika maisha yako na daima “Agiydah inapaswa 
iwe mwanzo. 


Aqiydah Ya Ahlus-Sunnah Wal-Jama'aah Kuhusu 
Kutokudumu Milele Waislamu Motoni 


Ahlus-Sunnah wal-Jamaa'ah wanaamini kwamba baadhi ya 
Waislamu wataingia Peponi bila ya kufanyiwa hesabu au 
kupewa adhabu. Wengine wataingia Peponi baada ya kufanyiwa 
hesabu, Wengine wataingia Peponi baada ya kuadhibiwa motoni 
kama Anavyotaka Allaah kisha Atawatoa humo. 


Kutolewa motoni kisha kuingizwa Peponi hakutawasababishia 
huzuni au dhiki Peponi kwasababu Pepo ni makazi ya raha tupu. 
Kama ilivyotajwa katika Our-aan na Sunnah, watapata kila 
walichokipata wakaazi wengine wa Peponi. 


Hakuna dalili inayoashiria kwamba watu hao watakuwa na hisia 
za majuto baada ya kuingia kwao Peponi kutokana na adhabu 
watakazozipata motoni. 


Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) ametutajia 

hali zao zitakavyokuwa baada ya kutolewa motoni kama 

ifutavyo: 

1. Watatumbukizwa Kwenye Mto Wa Uhai Wabadilike Kuwa 
Wapya 


Imesimuliwa kutoka kwa Abu Sa'iyd Al-Khudriyy (Radhiya 

Allaahu “anhu) kwamba Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa 
aalihi wa sallam) amesema: 

SEA EO Ča: -äu g a Á ú afg si ási gai gs 13) 

Laad | gile g cl piaia É Gi aa AU gla da Jii da ia 

Ca Jú; (JÄ Jea oi aji Eii LS G iii sail J à oA 

gA olg (GAG lia ti ii al) alag ai i ka 

3 


((Watu wa Peponi watakapoingia Peponi watakapo ingia Peponi 
na wa motoni watakapoingia Motoni, Allaah Atasema 


[kuwaambia Malaika]: “Yeyote aliyekuwa na Iymaan moyoni 
mwake, uzito wa chembe cha atomu, mtoeni!” Watamtoa humo, 
watatoka kama kwamba ni mifupa iliyounguzwa na 
watabadilika kuwa makaa. Watatumbukizwa katika mto wa 
uhai, kisha watakuwa [kimaumbile] humo kama mfano wa 
mbegu zinapomea katika ufa [mwatuko] wa mafuriko)). 
Akasema Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam): 
((Je huwaoni wanavyomea [wanavyokuwa kimaumbile] 
manjano na kupinda?)). [Al-Bukhaariy na Muslim]. 


2. Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) 
amesema kwamba watabadilika watakapotolewa motoni. 


Imesimuliwa toka kwa Jaabir (Radhiya Allaahu “anhu) kwamba 
Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) amesema 
kuhusu Jahannamiyuwn (watu wa motoni): 
láss KAL OA A gai i i i Aig WAS) 
KE ADA aai ó AI GiT ia a Ri OAE IH guain 


((Watatolewa motoni baada ya kuweko humo. Kisha 
watatoka kama kwamba ni matawi ya chembe za ufuta. Kisha 
wataingia katika Mto miongoni mwa mito ya Peponi ambako 
wataoga kisha watatoka [weupe] humo kama 
karatasi)).[Muslim]. 


Imaam An-Nawawiy (Rahimahu Allaah) amesema: “Ufuta 
imekusudiwa chembe za ufuta maarufu zinazotoa mafuta ya 
ufuta”. 

Imaam Abu as-Sa'adaat al-Mubaarak bin Muhammad bin 
‘Abdil-Kariym al-Jazariyy anayejulikana kama: Ibn Al-Athiyr 
(Rahimahu Allaah) amesema: “Inamaanisha - na Allaah Anajua 
zaidi — kwamba matawi ya ufuta yanapokusanywa na kuachwa 
juani ili mbegu zake zikusanywe, hubadilika kuwa membamba 
na meusi kama kwamba zimeunguzwa. Ndio wakafananishwa 
watu hawa. Kauli yake Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi 
wa sallam). ((Kisha watatoka humo kama  karatasi)) 


wamefananishwa kama karatasi kwa sababu watakuwa weupe 
mno baada ya kuoga mtoni na weusi wote waliokuwa nao 
utaondoshwa.” [Sharh Muslim]. 


Kadhaalika, imesimuliwa na Jaabir (Radhiya Allaahu “anhu) 
kwamba Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) 
amesema: , X n" ; i 

JÉ tui a é e in gii a iu Ú i Z )) 

TE (EE 

((Watatoka motoni kwa sababu ya shafa'ah (uombezi) wakiwa 
kama matango)). [Al-Bukhaariy]. 
Al-Haafidhw Ibn Hajr al-“Asgalaaniy (Rahimahu Allaah) 
amesema: “Kuhusu matango madogo, makusudio ni, kama kitu 
cheupe na kidogo” 


Tanbihi: 

Sifa ya weupe huu unakusudiwa vile watakavyokuwa baada ya 
kukua (kumea) [Fat-h al-Baaariy (11/429)]. Lakini mwanzo 
watakapotoka motoni watakuwa kama makaa kama 
inavyoelezea Hadiyth ifuatayo: 


3. Watakua kama Lulu kisha Allaah (Subhaanahu wa Ta'ala) 
Atawaruzuku Radhi Zakke na Hatawaghadhibikia tena. 


Imesimuliwa kutoka kwa Abu Sa'iyd al-Khudriyy (Radhiya 

Allaahu “anhu) kwamba Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa 
aalihi wa sallam) amesema: 

ap cÉ gia háil ais Ó ill ais EEDA ARS ÖA) 

| glai ai ai eie Z Ši ÛN Ga iaaii Gaii córa ONI AaS YI ay 

Is Aai aigi i i od hbi baad Vaite SIA 

ai ia g éii A nié YA SI kia, 

TAA EIA LE ai i bAt A Ya ihe da i 

Uil gaie ya córki Ya IÍ hsi afa hei Gy REE 

Laj Ya guay Oa lia ia Gai eei ii o G li IA Ya 

alua g cs lall ol g (Nai baa; aila 


((Allaah Atasema [Peponi]: “Malaika wameshaombea shafa'ah, 
Mitume wameshaombea shafa'ah, Waumini wameshaombea 
shafa'ah, hakuna aliyebakia isipokuwa Mwingi wa Rahma, 
Mwenye Kurehemu kuliko wote wanaorehemu.” Kisha Atateka 
kutoka motoni na Atatoa watu wasiopata kufanya jema lolote 
[duniani] na ambao wamebadilika kuwa makaa. 
Atawatumbukiza katika Mto ulio kingoni kwa Peponi unaoitwa 
“Mto wa Uhai’ watatoka humo kama zinavyotoka mbegu katika 
ufa wa mafuriko. Kisha watatoka wakiwa kama lulu wakiwa na 
mapambo shingoni mwao na watu wa Peponi watawatambua. 
Hawa ni waliofidiwa [waliokombolewa] na Allaah Akawaingiza 
Peponi bila hata ya kuwa wametenda “amali njema au kheri 
yoyote waliyoitanguliza. Kisha Atasema: “Ingieni Peponi, 
mtakayoyaona humo ni yenu.” Watasema: “Ee Mola wetu, 
Umetupa ambayo Hujapatapo kumpa yeyote kati wa 
walimwengu.” Atasema: “Mtapata kutoka Kwangu yaliyo bora 
kuliko haya” Watasema: “Ee Mola wetu! Kitu gani tena 
kitakachokuwa bora kuliko haya?” Atasema: “Radhi Zangu 
kwani Sitoghadhibika tena nanyi kamwe.”)) [Al-Bukhaariy na 
Muslim]. 


Hii ni Hadiyth muhimu ambayo Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi 
wa aalihi wa sallam) ametaja daraja ya juu kabisa itakavyokuwa 
ya watu watakaotolewa motoni ambao Mola wao Atawaruzuku, 
karama, heshima, na fadhila zikiwemo: 

Kutumbukizwa katika Mto wa Uhai ili wakuwe (waumbike) 
kama wapya. 

















Kutoka katika Mto kama kwamba lulu wakiwa wamevaa 
mapambo shingoni mwao. 

















Kupewa kila watakachokiona Peponi. 














Kudhania kwao kutokana na kheri na baraka na furaha ya 
hali ya juu watakayoipata kwamba Allaah Amewakirimu kwa 
jambo Hajapatapo kumkirimu yeyote mwengine. 











Allaah (Subhaanahu wa Ta'ala) Atawaruzuku Radhi Zake na 
Hatowaghadhibikia tena kamwe. 





Daraja ambazo Allaah Atawakirimu watu watako ingia Peponi 
zimethibitika katika usimulizi ufuatao wa Hadiyth: 


Imesimuliwa kutoka kwa “Abdulllaah bin Mas'uwd (Radhiya 

Allaahu “anhu) kwamba Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa 
aalihi wa sallam) amesema: 

Toi ao cJ ai asii Jai galg Gis taabi ÁI ai oa EY N) 

esa t agi) A Gabi i Ja AI i I A Aa 

ha gaki BEA) Jii caii ÈJ ga esa Kii Ó G IAA kao 

Šiu áil J iÉ ela Kii Óg DEES es Ja Gil aii) 

Jóa sgae ci a ón) 3f- (H6 gii s i is ai Gu isil 

¿jo ia (SI cil; - ai S) Te (i pese Ji - giii 

SR O K3 dial ia aia gia Š Aa Ai JI 

alag q c l ol s (Éi ús Ai i 


((Nawajua watu wa mwisho kabisa watakaotoka motoni, na 
watu wa mwisho kabisa watakaoingia Peponi. Atakuwa ni mtu 
atakayetoka akitambaa kutoka motoni kisha Allaah 
Atamwambia: “Nenda na ungie Peponi” Ataifikia lakini 
atadhania kwamba imejaa. Atarudi na kusema: “Mola wangu! 
Nimeikuta imejaa!” Allaah Atasema: “Nenda ingia Peponi” 
Atafikia lakini atadhania kwamba imejaa. Atarudi na kusema: 
“Mola wangu! Nimeikuta imejaa!” Allaah Atasema: “Nenda 
ingia Peponi, kwani utapata mfano wa dunia na mara kumi 
yake”)) Au: (“Utapata mfano wa mara kumi ya dunia” Atasema 
[mja]: “Je unanifanyia masikhara?)) Au: ((“Je unanidhihaki na 
hali Wewe ni al-Malik?”)). Nikamuona Mtume wa Allaah 
(Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) akicheka mpaka 
magego yake yakadhihirika na huku akisema: ((Huyo ndiyo mtu 
wa daraja ya chini kabisa Peponi)). [Al-Bukhaariy na Muslim]. 


4. Watajulikana kama ni Al-Jahannamiyuwn (watu wa 
motoni) au 'Utagaa al-Jabbaar’ (waliokombolewa na 
Mwenye Ujabari) Kisha wataondoshewa jina hilo. 


Jina la Al-Jahannamiyuwn ni wingi wa Jahannam yaani moto. 
Ina maana kwamba Allaah Amewakomboa motoni. 


Imesimuliwa kutoka kwa Anas bin Maalik (Radhiya Allaahu 

“anhu) kwamba Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa 
sallam) amesema: 

OAT wai Kisii Gi in Gie Kaa ai) 

g JA olg (Ciil sl 





((Miongoni mwa watu watatolewa motoni baada ya miale yake 
imewagusa [na kuwabadilisha rangi] kisha wataingizwa Peponi. 
Na watu wa Peponi wataiwa al-Jahannamiyuwn)). [Al- 
Bukhaariy]. 


Na pia kauli nyingine kutoka kwa Anas (Radhiya Allaahu 

“anhu): kwa Hadiyth iliyokusanywa na Imaam Ahmad: 

J Usi Ji Kasi YA sii ai Ja iisi giii wadi 
(855 ye pe AES YA 


((...wataingia Peponi na watu wa Peponi watasema: “Hawa ni 
Al-Jahannamiyuwn lakini Al-Jabbaar [Mwenye Ujabari] 
Atasema: “Hapana! Bali wao ni waliokombolewa na Al-Jabbaar 
“Azza wa Jalla)). [Imepewa daraja ya Swahiyh na Ibn Mandah 
katika ‘ʻal-Iymaan’ (2/847), Ibn Khuzaymah (2/710) na Al- 
Albaaniy katika ‘Hukm Taarik As-Swalaah' (uk. 33). 


Ibn Hibbaan amesimulia kutoka kwa Abu Sa’iyd al-Khudriyy 

(Radhiya Allaahu ‘anhu): j 

ia Ai UAE isil WA, 
UA AI AA a A: gű auy 3 





((Wataitwa humo Peponi: “al-Jahannamiyyuwn” kutokana na 
weusi katika nyuso zao. Watasema: “Mola wetu! Tuondoshee 
jina hili!”)) Akasema: ((Kisha Atawaamrisha waoge katika Mto 
wa Peponi, wataondoshewa hilo [Jina])).[Imepewa daraja ya 
Swahiyh na Ibn Hibbaan (16/457) na pia Ash-Shv’ayb al- 
‘Arnauwtw]. 


Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) 
ametuambia kwamba mchovyo mmoja tu wa Peponi utamfanya 
Muislamu asahau tabu zote alizozokabiliana nazo duniani, 
itakuwaje basi ikiwa Pepo ndio makazi yake ya milele? 


Imesimuliwa kutoka kwa Anas bin Maalik (Radhiya Allaahu 
“anhu) kwamba Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa 
sallam) amesema: 
u: : OĞ} É ikia ÚI i aai iail Es ÚI AÍ Ya Gi al iG á) 
akala äl Y : Oii $ L5 kai éh Sa Ja $ LS V Gaja Ja g3 óil 
aal Gal G: åf GGA aii ga ia Aa i aii AÍ da Gi A ai aii ab 
Gii a aua Ji e i ha ah Sa Ga f Bi Uy Cfg ga 
alasa ol gy (L bii o Y5 di 


((Mtu aliyeneemeka kabisa duniani ambaye ni miongoni mwa 
watu wa motoni ataletwa Siku ya Qiyaamah na atachovywa 
mara moja motoni kisha ataulizwa: “ee mwanadamu! 
Umepatapo kuona zuri lolote? Umewahi kupata raha yoyote?” 
Atasema: “Hapana Mola wangu!” Kisha ataletwa mtu aliyepata 
shida kabisa duniani akiwa miongoni mwa wa watu wa Peponi 
atachovywa Peponi ataambiwa: “Ee mwanadamu! Je umepatapo 
kuona ubaya wowote? Je imekupitia shida yoyote?” Atasema: 
“Hapana Mola wangu! Sijapatapo kuona ubaya wowote wala 
haijanipitia shida yoyote.”)) [Muslim]. 


Dalili nyingine kwamba mchovyo mmoja wa neema za Pepo 
utamuondoshea tabu zote za awali, mpaka tabu za kuadhibiwa 
motoni. Hivi ni kuhusiana na yaliyotajwa kuhusu kubadilishwa 
kwake mtu baada ya kutumbukizwa katika “Mto wa Uhar ni 
katika mapokezi yaliyosimuliwa na Imaam Muslim (2836) 
kutoka kwa Abu Hurayrah (Radhiya Allaah “anh) kutoka kwa 
Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) ambaye 
amesema: 


(E i Ya aite i Y dlg Y Aai kial JA ia) 


((Atakayeingia Peponi atastarehe na hatokuwa na kuhuzunika, 
nguzo zake hazitochakaa wala ujana wake hautatoweka 
[hatozeeka])). 


Neema hiyo inathibitisha kwamba atakayeingizwa Peponi 
ataondoshewa tabu zote na inamaanisha kwa ujumla kila 
atakayeingia Peponi, ikiwa ni mwenye kuingizwa motoni 
kwanza au hakuingizwa. 


Al-Qaadhwiy amesema: “Kinachomaanishwa hapa ni kwamba 
Pepo ni makazi ya kuthibiti na neema ambazo hazitobadilika au 
kuathirika kwa tabu zozote au ufisadi.” [Tuhfat al-Ahwadhi 
(1/194)]. 


Kwa sababu hizo, Allaah (Subhaanahu wa Ta'ala) Anatuambia 
hali za watu wa Peponi watakapoingia: 


SIS áf gill rS ŠA 5 i Ia ée aif ii i iaaii |i 5)) 
(Gi Ga Gia YI ani an aa gi Gia Y alia Epa iaai 


((Na watasema: “AlhamduliLLah — Himdi Zote ni za Allaah 
[Pekee] Ambaye Ametuondoshea huzuni [zote]. Hakika Mola 
wetu bila shaka ni Mwingi wa Kughufuria, Mwenye Kupokea 
Shukurani. Ambaye Ametuweka nyumba za makazi kwa 
Fadhila Zake, haitugusi humo tabu wala haitugusi humo 
machovu)).[Faatwir: 34-35]. 


‘Allaamah As-Sa’diy (Rahimahu Allaah) amesema: 
“Inamaanisha maskani ya makazi ya milele, maskani ambayo 
mtu atataka kuishi milele kwa sababu ya mazuri mengi 
yaliyomo humo na kwa sababu ya starehe zinazodumu na kwa 
sababu ya kutokuweko cha kuondosha starehe hizo. 


Na hayo ni kutokana ((kwa Fadhila Zake)) kwetu na Neema 
Zake, si kwa sababu ya “amali zetu, kwani ingelikuwa si Fadhila 
Zake, tusingelifikia tulivyofikia. 

((haitugusi humo tabu wala haitugusi humo machovu)) yaani, 
hakutakuweko na machofu katika miili yetu, nyoyo au nguvu, 


10 


wala katika raha nyingi. Hii inaonyesha kwamba Allaah 
Atafanya miili yao iumbike vizuri upya na Atawafanyia kila 
sababu za kuwafanyia makazi yao yawe ni yenye raha za 
kudumu, ili wasiguswe na tabu au wahka wala huzuni.” [Tafsiyr 
As-"Sa'dy 689]. 


Na Allaah Anajua zaidi 


11 


